Preliminary Concepts in Abstract Algebra: 


A Pilipino Translation 
MARi-JO PANGANIBAN RUIZ 


Ms, Ruiz 


sociate professor at the Mathematics Department of 


Ateneo University. She is a NEDA-NSDB scholar and is nowa 
Ph.D, Mathemctics candidate of the U.P.-Ateneo-La Salle 


Mathematics Consortium, 


The following is an attempt at translating into Pilipino the first lecture of an Abstract 
Algebra course intended for undergraduate mathematics majors. It is written in the belief that 
translations of college mathematics texts into Pilipino should be done by the mathematics 
teachers themselves in consultation with the linguists and not the other way around. 


The writer does not necessarily believe that mathematics teachers should go into the transla- 
tion of higher mathematics texts on an extensive scale. There is still a lot to be said about the 


merits of channeling the effort required into contributing to the increase of mathematical 
knowledge instead. 


The work is experimental, the lecture in Pilipino is yet to be delivered. Any comments are 
welcome. 


In this translation Maugnaying Pilipino terms have been used when the writer felt them 


appropriate. 
PILIPINO 


Katuturan 1.1 
Ang kayariang alhebra ay binubuo ng 
a) mga kabilang sa isang tangkas 


b) isa o higit pang mga sakilos na tukoy sa 
mga kabilang sa tangkas. 


k) mga batlain na tinutupad ng mga kabilang 
at sakilos. 


d) isa o higit pang mga ugnayan na tukoy sa 
mga kabilang. 


ENGLISH 


Definition 1.1 
An algebraic structure consists of 
a) a set of elements 


b) one or more operations defined on the 
elements of the set 


c) a set of postulates which the elements and 
operations satisfy 


4) one or more relations defined among the 
elements. 


Matimyds Matematika 7 


Katuturan 1.2 


Ipalagay na isang tangkas ang A. Ang dala- 
wakang sakilos “O” ay sinasabing tukoy sa 
tangkas A kung ang bawat tambal na ayos 
(a, b), ng mp" kabilang ng A, ay may katugong 
tanging kabilang a@b. 


Halimbawa 1.1 


Sa tangkas ng mga buumbilang 1, ang, pala 
dagan ““” ay isa sa mga tukoy na dalaw 


Katuturan 1.3 


Ang isang ugnayan “-” ay sinasabing tukoy sa 
tangkas A kung sa bawat tambal na ayos (2, b), 
ng mga kabilang ng A, makahulugan ang 
a b at masasabing totoo o hindi ito, Kung 
makatotohanan ang a “” b, sinasabing kaugnay 
nga ang b. 


Halimbawa 1.2 


Isa sa mga tukoy na ugnayan sa tangkas ng 
mga buumbilang I ang pagiging higit “D”. 


Katuturan 1.4 


Ang isang ugnayan “-” na tukoy sa tangkas A 
ay tinatawag na ugnayang tumbas kung tinu- 
tupad nito ang sumusunod: 


a) kaangkinang pasarili, a “ a, ang bawat 
kabilang ay kaugnay ng kanyang sarili. 


b) kaangkinang timbang, a v bs bra, 
kapag kaugnay ng kabilang a kabilang b, 
kaugnay rin ng b ang a. 


k) kaangkinang palipat, (a “ b) A (b v k) 
a k, kapag kaugnay ng kabilang a ang 
kabilang b, at kaugnay ng kabilang b ang 
kabilang k, kaugnay rin ng a ang k. 


8 Matimyds Matematika 


Definition 1.2 


Let A be a given set. A binary operation “O” 
on A isa correspondence that associates with 
cach ordered pair (a, b) of elements of A, a 
uniquely determined element a O b, 


Example L.1 


Addition “4” is one of the binary operations 


defined on the set L of integers. 


Definition 1.3 


A relation ““-” is defined on a set A if for each 
ordered pair (a, b) or elements of A, a “ b is 
meaningful and is either true or false. 


Example 1.2 

Greater than “D” is a relation defined on the 
sct of integers I. 

Definition 1.4 


A relation ““-” defined on a set A is an 
equivatnce relation if it satisfies the follow- 
ing: 


a) reflexive property,a va 


b) symmetric property, a rb bra 


c) transitive property, (a- b) A (b “ c) 
arc. 


Kung ang ugnayang tukoy sa isang tangkas ay 
isang ugnayan tumbas at kaugnay ng kabilang 
a ang kabilang b, masasabi ring magkatumbas 
anga atb 


Halimbawa 1.3 


Isa sa mga ugnayang tumbas sa tangkas ng mga 
buumbilang I ang pagiging kahalaga. 


Halimbawa 1.4 


Ang pagkahalintulad ay isang ugnayang tum- 
bas sa tangkas ng mga tatsulok. 


Halimbawa 1.5 


Sa tangkas ng mga buumbilang I, ipal. gay na 
kaugnay ng kabilang a ang kabilang b kung 
tukol na bilang ang kalabisan o kakulangan ng 
asa b. Madaling mapatunayan na isang ugna- 
yang tumbas ang nasabing ugnayan: Tawaging 
E ang tangkas ng mga tukol na bilang 

E- @kikely 


a)ael5a-a-QeEsava 


bd) (a. be NA (a rb) #a-b-2k3b-as 
(-2pke E3 bra 


k) a, be NA (a FHJA (be k)S 
@-b-2YA(b-ks2m)s 
a-K- @-b)H(b-Ys 
242m-2(g#m)esavk 


Hindi ugnayang tumbas ang "ugnayang itinu- 
koy sa halimbawa 1.2. 


Katuturan 1.5 


Ipalagay na may ugnayang tumbas “-” na 
tukoy sa tangkas A. Ipalagay rin na kabilang 
ng tangkas ang a. Ang kubtangkas ng A na 
binubuo ng lahat ng mga kabilang ng A na 
kaugnay ng a, 


la]a Kea lx 


ay tinatawag na tangkas tumbasan na kinaro- 
roonan ng a. 


If ab, then a is said to be equivalent to b. 


Example 1.3 


Equality is an equivalence relation on the set 
of integers I. 


Example 1.4 


Similarity is an equivalence relation on the set 
of all triangles. 


Example 1.5 


Leta,b e I. Define the relation ““” on I as 
follows: a“ b if and only if a - b s 2m for 
some m eL. The relation so defined is an equi- 
valence relation. 


The relation referred to in example 1.2 is not 
an equivalence relation. 


Definition 1.5 


Let “-” be an equivalence relation defined on 
set A.Ifa e A, the subset of A which consists 
of all those elements of A related to a, com- 
prise the equivalence set containing a, 


lalo fkeAh-a 


Matimyds Matematika 


Halimbawa 1.6 


Ang mga tangkas tumbasang nagbuhat sa 
ugnayang tumbas ng halimbawa 1.5 ay ang 
sumusunod: 


Example 16 


Consider the equivalence relation defined on T 
in example 1.5 the equivalence sets relative to 
the given equivalence relation are 


Mapupuna na dalawa lamang sa mga nasabing 
tangkas tumbasan ang magkaiba [0] 5 [2] 
2] 2 m, [1] # [-1] # .. Ang [0] ay 
binubuo ng lahat ng mga tuko: na bilang at 
ang [1] ay binubuo ng lahat ng mga bilang na 
gansai. Samakatuwid, ang mga buumbilang ay 
nahahati sa dalawang tangkas tumbasan ng 
nasabing ugnayang tumbas. 


Teorema 1.1 


Tinutupad ng mga tangkas tumbasan ang mga 
sumusunod: 


a)a e [a], kabilang ng tangkas tumbasang [a] 
ang a 


b)b e [a] 2 [b] - [a], ang tangkas tumbasang 
[b] ay dinaiiba sa tangkas tumbasang [a] 
kung kabilang ng tangkas tumbasang [a] 
ang b 


k) [a] [b] 5 a v b, upang mapatunayan na 
di-magkaiba ang tangkas tumbasang [a] at 
[b], kailangan at sapat na ipakita na mag- 
kaugnay ang a at b 


9) [a] N [b]# 9 7 [a] : [b], ang tangkas 
tumbasang [a] ay di-naiiba sa tangkas tum- 
basang [b] kung ang bagtas ng mga tangkas 
[a] at [b] ay naiiba sa tangkas na walang 
kavilang 


10 Matimyds Matematika 


Note that only two distinct equivalence sets 
result, [0] and [1]. [0] is the set of all cven 
integers and [1] is the set of all odd integers. 
Hence, the given equivalence relation parti- 
tions the set of integers into two equivalence 
classes. 


Theorem 1.1 


Equivalence sets have the following proper- 
ties: 


a)ae[a] 


b)b e[a] [b]: [a] 


d [a]# [b]eavb 


9) [a]N [b]# 9 [a]: [b] 


e) [a] N0 [b]:s 6a 5 b, upang mapatunayan 
na ang bagtas ng mga tangkas tumbasan [a] 
at [b] ay ang tangkas na walang kabilang, 
kailangan at sapat na ipakita na di-magka- 
ugnay ang a at b 


Patunay: 

Ipalagay na isang ugnayang tumbas ang “v”. 
a) Ipakita: ae [aj 

a va, ang kabilang a ay kaugnay 


ng kanyang sarili dahil sa ka“angi- 
ang pasarili ng ugnayang tumbas. 


Samakatuwid, kabilang ng [a] anga, a e [a]. 


'b) Upang mapatunayan na [b] [a], sapat na 
ipakita na sakop ng tangkas [a] ang tangkas 
[b] at sakop rin ng [b] ang [a], [b]C [a] at 
[a] c [b]. 


Ipakita: [b]C [a] 
Pumili ng alinmang kabilang w ng 
[b], w e [b| ? kaugnay ng w ang 
b, w “ b. Dahil ipinalagay na ka- 
bilang ng tangkas tumbasan [a] 
ang b, nangangahulugang kaugnay 
ngb anga, 


be [2]3bra. 


Ngunit kung kaugnay ng w ang b 
at kaugnay rin ng b ang a, ang ka- 
angkinang palipat ng ugnayang 
tumbas ay nagpapatunay na ka- 
ugnay ng w anga. 


@WEb)A (ba) swa 


Samakatuwid, kabilang ng [a] ang 
w, [b] C [a]. Mapapatunayan rin 
na sakop ng [bl ang [a], [a1C [b], 
sa pamamagitan ng kahawig na 
paraan. Samakatuwid, [b] [a]. 


e) [a] [b]s p5atb 


Proof: 


Let “v” be an equivalence relation . 


a) To show: ae [a] 

ara, by the reflexive property 
of the equivalence relation. 

sa e [a] by definition of the 
equivalence set [a]. 


b) To prove that [b] # [a], it is sufficient to 
show that [b] C [a] and [2] S [b]. 


To show: [b]C [a] 
Let x e[b], tnenx 7b. 
The assumption b e [a] implies 
bra, but (x “b)A (b va)2 
xa 
“.xe[a] 
Since x is an arbitrary element 
of [b] we have succeeded in 
showing that [b] [a] 
The proof of the fact that |a] 5 
[b] is analogous. 
We can therefore conclude that 
[b] [a]. 


Matimyds Matematika 11 


k) 3 Kung ang tangkas [a] ay di-naiiba sa c) To show: [a] [b] sab 


tangkas [b], [a] -3 [b], nangangahulu- -: ae[a] s|b]#ar-b 
gang kabilang ng [b] ang a dahil kabi- si a-bsae[b] 
lang ng [a] ang a. 3 [a] 2[b] 


by the previous property b) 
@e[a]) A([a] [b]) 3 ae [b] Sab. 


#: Kung kaugnay ng a ang b, nangangahu- 
lugang kabilang ng [b] ang a. Dahil sa 
napatunayan natin sa b), sumusunod na 


lal- Ib]. 


9) Ipakita: [a] - [b] 4) To show: [a]: [b] 
Kung ang bagtas ng mga tangkas 
[a] at [b] ay naiiba sa tangkas na 
walang kabilang nangangahulugang 
may kabilang w ang tangkas [a] na 
kabilang rin ng tangkas [b], 


A[b]#6- Jw e [a] 0 [b] [2] [b]# 67 Fx e[2]N [b] 
ka #sa lap A (we [b). 3 (xe[al) A (xe [b)) 
3(xva)A(x7b) 
Samakatuwid kaugnay ng w ang a AG Ng a 


a at kaugnay ng w ang b. Dahil sa 
kaangkinang timbang ng ugnayang 
tumbas, kaugnay rin ng a ang w 


2 [2] [b] 
by the previous property c) 


3 (Wra)A(wrb) 
3 @W)A(wb). 


Dahil sa kaangkinang palipat ng 


ugnayang tumbas, kaugnay ng a 
angb, 


sarb. 


Kaya't ang tangkas [a] ay di-naiiba 
sa tangkas [b], dahil sa napatuna- 


yan natin sa k). 
[2] [b] 
e) 2: Kailangang ipakita na [a] [b|-3 (3 e)-3: We have to prove that 
a F b. Patunayan natin ang katumba- [a] N[b]2p3afb 
likan ng pahiwatig na ito,a - bs Let us prove the contrapositive of the 
la] N [b] #6 statement, i.e.a “b3 [a] N[b] #6 


12 Matimyds Matematika 


Ipakita: [a] [b]# 6 To show: [a] n [b]:4 9 


Kung kaugnay ng a ang b, nanga- avbzae[b] 
ngahulugang Kabilang ng [b] ang a (a cfa PA (ac [bp 
acfa|n |b] 
atbsae[b]. 3 [a] N [JE p. 


Alam rin natin na kabilang ng [a] 
ang a, kaya't kabilang ng bagtas 
ng mga tangkas [a] at [b] ang a 


(@e [a A (ae [b]) sa e [a] N [b]. 


Samakatuwid, naiiba ang bagtas 
[a] at [b] sa tangkas na walang 


kabilang. 
7 [a] [DJ] #6 

“: Ipakita: afb? [a] N [b]- 6 #: Toshow: [a] N [b]s 9 
Patunayan natin ito sa pama- We use a proof by contradic- 
magitan ng paghanap ng kasa- tion. 
lungatan. Ipalagay na ka'ba sa Suppose [a]N [b] #9 
walang kabilang ang bagtas :Aixe[a]N [b] 
ng mga tangkas [a] at [b], na- 3 (xelapA(x-b) 
ngangahuiugang may kabilang #(xra)A(xvb) 
w ang tangkas [a] na kabilang 3 AaYAX-b) 
rin ng [b], tab 


[a] 0 [b]#6 ? jwe la] N [b] 
3 we[aJAwe[b] 


Samakatuwid, tulad ng napa- 
kita na rin natin sa pagpatunay 
ng d), ang a ay kaugnay ng b 


Sarb, 


Ngunit ito'y salungat sa pala- 
gay na ang aay di-kaugnay ng 
b. Napatunayan natin na hindi 
totoo na kaiba sa tangkas na 
walang kabilang ang bagtas ng 
mga tangkas [a] at [b]. Sama- 
katuwid, 


la] O|b] 5p. 


Matimyds Matematika 133 


